Jeewo Géy 


Séex yi doon wer ` 


seen yaay 


*” 


A 
AMA tay Z 


| bi 


4 


Séex yi doon wer 
seen yaay 


deewo Géy 


Seex yi doon wer 
seen yaay 


éi 


Editions 
PAPYRUS AFRIGUE 


@ = Mans Papyrus 
BP : 19472, D kar - Senegal 
Tel. GI 389) kai 38 82 


Teraanga teere bii, neel na : 


Njém-ci-Yalla Fallu GEY, sama rakk ji ma 
dul fatte. Moom ak ou may tudd, te Au 
bokkoon ci ni mu fonkoon lool : 

Sériñ Lamm GEY Amsatu FAAL, Sériñ 
GEY, Isaa Lébu GEY Iba WAN. 
Mustafaa Kiku TURE, Musaa FAY... ` 


Séex yi doon wêr 
seen yaay 


Léeboon ? 

Lippóon | 

Amoon na fi 

Daan na am. 

Benn buur 

Dafa takk ñaareel rekk, def 
ko muy ki ko génal. Lu mu 
wax rekk, mu ne ayca. 
Ndawsi daldi ko ne bés, 

— < Sa aawo bii daal, danga 
koy jéle ci néeg bii, yóbbu ko 


H 


ca neegu fas ya, mu di leen 
sang, di leen dundal ak d 


bey tool ya ca all ba >. Buur 
daldi def noonu. 


Aawo bi nuröotul nit ndak 


suba gu jot, dina sang fas yi, 
jox leen ñu lekk ba noppi, mu 
daw dem ca tool ya. 

Fa lay yendoo wêlbati suuf 
sa, dindi fax ma, ji mbaa 
g6ob. Te kat, loolu muy daj ci 
tool yi, moo ko génal fuuf, 
nekkam ca fas ya ca ker ga, 
ndak wujjam wi koy yuuxu, di 
ko saaga ak a d6or. Dem na 


ad | 
E 77 TER 


ci ba ni ko bumu sangooti, te 
bumu footati ay yéréem. 


Ndeysaan ! Taaram ba dem, 
kenn xammeetuko ndax tilim 
ju der, di xasaw teg ca. Bu 
ko wujj wiy saaga ak a döor 
sax, day fatt bakkanam. 


Waaye ndeketeyoo aawo bi 
bahu koy gennee, dafa 
émboon, te kenn Kamu ko. 
Moom it, mu nébb ko népp. 
Benn bes, mu wösin ay 
Séex. 

Naari séex yu rafet-a-rafet ! 

Mu bég lool, ndax mosul woon 
am doom. 


Buur itam kat, mosul am doom 
le foo ko fekk, mi ngi wax waxi 


doom. Aka béggoon a am 
doom ! 

Waaye bi wösin wi xalaatee 
naareel bi, dafa tiit ! mu ne < 
Yalla tere ! bu ñu koy yég, 
samay doom di dee. Xaaral 
ma wut pexe !» — 

Mu daldi fomp doom yi bafiu 
set, lêmês leen ci ay sagar 
ak i xobi garab. 


Garab gi mu nekk ci keram 
nak, am na am lem, maanaam 
am pak. 

Mu fomp pax ma ba mu set, 
daldi cay dugal doom ya, têral 
leen fa, daw nibbi, ndax guddi 
woon na daanaka, te moom 
moo war a dugal fas ya. 

Mu daw, daw yu gaaw balay 
ñaareel bay yég ne teelu 
leen a dugal. 


Benn jaam daldi koy joxon 
lekk gu doy waar. Mu mos 
ca daldi tédd tey xalaat 
doom ya. 


Ca fajar ga mu tamm a jêg, 
mu gaawtu defar fas ya, jox 
leen lekk, daldi daw ca all 
- ba, jubal nag ca garab ga. 
Wooy sama ndey ! Doom 
ya nekkatunu fa ! 

Ndeke ba mu nibbee, jaan 
moo doon romb garab gi, 
jaan ju réy-a-réy ! setu liir yi 
dugg ko, mu yér ci pax mi, 
seen leen. Mu daaldi dugal 
bopp bi, génne leen. ` 


Te fekk na ne moom jaan j 
itam, ci fan yooyu rekk la 
wösin. Dafa gennoon rekk 
ngir wutal doom yi lu fu 
lekk. 


Mu daldi ¡él liir yi, yóbbu 
leen ca keram. 


Jaan ji teral séex yi ci wetu 
doomam ya, dundal leen, di 
SEH toppatoo ni mu gene. 
Mu mel ni séex yi sax a ko 
Je \ doom yi mu jur 

A koni def ci ñoom moo 
Sp fuuf, li muy daj ci jaan 
yu ndaw yi. Ndeysaan, 
xalaat na ne doomam yi, fi 
lanu dékk, te doomi nit fii, 
dékkuñu fi, te bu góor- 
goorluwul ci ñoom dina Nu 
men a loru. 


Nale yi magg ci lu gaaw, ndak 
dund bu baax Di Nuy dund. 
Waaye terewul ba nu 
xammee rekk lanu seetlu ne 
bokkunu ak seen mag yi dara, 
bokkunu itam ak seen yaay ji 
dara. Nu gis ne yaay jaan, li 
muy baax-baax ci noom, juru 
leen. Nu tambali di ko laaj : « 
Kan mooy sunu yaay » ? 


DI Au amee fukki at ak 
juróom-ñaar, jaan ji woo leen 
ni leen : 

Man dey, dama leen fekkoon 
rekk, ci menn paxu garab, 
Jële leen fa ndak yérém leen. 


Garab gaa ngi tudd 
« karajuwo ». Ci ronam, la 


leen seen yaay jure. Loolu 
rekk laa leen mên a wax ci 


seen yaay. waajleen nakk, 
pu subaa teel, defaral naa 
leen, ngeen seeti KO. > 


Ca fajar ga, mu yee leen, daldi 
leen solal ay yére yu week tall, 
ay ser yu nu rabbe weñu 
wurus. Jox leen ay fasi naari 
góor yu kenn mosul a dis seen 
weexaay. 

Fas yu dégér, taay, te boo leen 

gisee, xam ni ay ndaw lañu. 

Tund wa ba mu daj, kenn 

mosu faa gis lu ni taaroo. 


Ba leen seen yaay nee 
« Aycaleen >> nag, yale yi gis 


ne, taggatoo moo fi des. 
Ndeysaan, Nu daldi andandook 
doomi jaan yi nga xam ne ay 
ponkal lanu léegi, di jooyoo ba 
jaan ju mag ji ne leen doy na, 
defal leen. Nu waat ne dufiu 
mos a rey, mbaa seetaan Kuy 
rev jaan. Dékk bu nu dekk itam, 

kenn du fa toroxal jaan. Nu 

daldi war fas yi, dem wéri seen 

yaay. 


Dekk bi nu jékk a yego, fekk 
nañu seen xibaar jiitu leen fa. 
Ni leen jékk a seen, ñoo daw 
waxi buur ak ña mu nekkal, 
ne faari doomi buur YU wal 


¡MU ke 


naari fas yi gen a rafet ci fas 
yi, lanu gis. Te mel na ni, kèr 
buur lanu jem. 


Xibaar bi daldi law, ci lu 
gaaw, dekk bi bepp genn, 
new ker buur di xaar kay ! 
Bi kale yi yegsee, waccuñu 
seen fas yi sax. Dañoo 
nuyoo rekk, tambalee woy : 
— Sunu yaay lanuy wut! ` 
Jabaru buur jëkk leen a 
tontu : x 

_ Man maay seen yaay | 

— Fan nga nu jure Ke: 

— Sama néeg laa leen jure | 
_ Yaw doo sunu yaay ! 


| 


Naqaru ndawsi daldi feen ci 
xarkanam gi. Mu deltu 
ginnaaw, keneen now tontu, 
ci diggu géew bi. Jigéen 
ñépp jaar ca, ndak népp a 
- béggoon a jur kale yii. Wante 
gone yi gantu fiëpp. seen 
yaay nekkul ci dékk bil. 


Nu daldi taggatoo jall ci 
beneen dékk. Waaye, dékk 
bu ñu dem rekk, dufu fa 
degg ku leen tuddal turu 


garab ga leen seen yaay 
Jure. | x x 


Ci timis, Nu yegg ca seen 
dékku baay. Buur daldi joke 
ndigal nu defaral leen néeg 
bi gen a baax te gen a rafet 
ci néeg yi. Xale yi reer ba 
suur. Waxtaan tuuti ak buur, 
Nu jog téri. 

Sonnoon nañu lool, waaye 
suba teel lañu jog ndak bu 
seen yaay nekkul ci dékk Dil, 
danuy demaat rekk, defaat 
ko dékkoo dékk, ba timisati, 
mbaa ba bañuy giseek seen 
yaay rekk. 


Gannaaw waa dékk bi yépp 
yégoon nañu biig li fi andi 


gone yil, nepp di seetaan, 
ñoomit fajar lanu yeewu. 
Goor ni dimbali nanu seen 
“jabar yi, Au soloo nu 
keemaane ndax taar. Kenn 
ku ne ci Room, muy goor di 
jigéen, yaa ngi naan Yalla, 
gone yi and ak yow. Wurus 
desul, ngalam desul, rabal 
desul, bari na ci NOOM sax 
Nu lettu ci guddi gi, ndak 
yaakaar xale yi nangoo 


doon seen doom ci kaw 
taar. | 


Pénc mi fees dell ak nu 
rafet. | 


x 


Séex yaa ngi toog, séq buur. 
Buur moom, nébbul kenn 
mbegteem ci toogaayam bii, 
waaye gentul de, mi ngi ne 
` cim kelam : Ey, waay ! sama 
aawo mayu ma doom ci 
séyub fanweeri at. Fukki at 
ak juróom-ñaar a ngi nil, 
ñaareel bi itam ménul a fexe 
ba amal ma doom. Kon, nu 
may mën a juree nii? 


Gët yépp a ngi ci séex yi, xel 
yepp angi ci noom. Ku nekk 
di ñaan : Yal na nuy samay 
doom. Kale yi daldi jog, WOY 
seen woy wi. Naareeli 


jabaru buur bi jekk a jog, 
tontu ne mooy seen yaay. 

— Foo nu jure ? 

- Ci sama lal laa leen jure | 
— Yow doo sunu yaay ! 


- Daanaka jabaru buur daanu 
na fa ! Danu koo jappoo, 
yóbbu ko mu toog ak 
naqaram, ak i rongonam. 


Keneen jögaat, xale yi ne ko 
doo sunu yaay, ba jigéeni 
dékk ba yépp jall. 


Kanam yi yépp léndém, 
Jigeen ñiy jooy, xale yi jog 


bégg a taggoo, mu am ku 
yuuxu ci mbooloo mi, ne am 
na jigéen ju Au fatte. Népp 
ne tekk, di wut ci seen xel, 
ba xam kan lanu fatte ku 
newul ci pénc mi | 


Waaji daldi yuuxuwaat ne : 
Aawob buur bi la, ki kenn 
beggul ! 

— Ciip ! 

— Ciip ! 

Népp di ciipatu kay ! kooku fu 
muy jaar ba jur Ali ? | 
Naareel bi daldi xaaxtandiku, 
tifli ne : 

— Cam ! kooku de, kuy jaasiir, 


moo la gén a jaasiir ! te sax, 
naka lanuy men a xoole nil, di 
 xalaat ne kooku men na leen 


a jur ? 


Wante, gannaaw ñépp a 

béggoon séex yi des ci dékk 

bi, donte kon jurunu leen, nu 

her Duur, ñu jeli aawoom 
a. 


Genn goor daldi daw war 
fasam, jél yoonu tool ya. 

Xaar bi yagg lool ndax 
yakkamti bi népp yakkamti ! 


Waaye yaggul dara, Nu 
séen cib pénd, waa ji ci kaw 
fasam, soxna si topp ci fas 
wi di daw. Bi ñu yegsee ytt, 
ñépp a ngi koy moytu ndax 
tilim bi mu tilim. Dafa tilim ba 


der, yere yi xotteeku, tank yi 
xar, loxo yi deger, am ay 
yenaat fu ne, bopp bi moom, 
kenn menu cee rannee 
kawar ak ay bant, ay Nax, ay 
neefare ak lu ne ! 

Nepp xallal ko yoon wi ndax 
mu mén a jall, waaye it, ngir 
daw xetam gu bon. 


Kale yi dañu koo gis rekk, Au 
Jogandoo ni ay fitt, taxaw. 
Moom it, xale yi dañoo 
tambalee woy rekk, yaramam 
‘daw, ba xol biy mem Mu daldi 
latte niko mbooloo mi teertoo, 
daldi siggi ni jakk doom yi. 


ns 


— Sunu yaay lanuy wér ! 
— Man maay seen yaay | 
— Fan nga nu juree ? 

— Ci ronu < Karajuwo > 
maanaam garabu << tek > laa 
leen jure | 


Nit ni tambali di bégg a ree, 


ai 


te naan, kil moom, fu muy 
_ jélee ay doom yu nuy jure ci 
ronu < Karajuwo >. 


Wante Di gone yi dawee 
laxasu ko, di jooy, te naan 
ko, yow yaay suñu yaay, 
nepp a waaru. 


Doom yi gisuñu ne dafa tilim 
walla dafa xasaw ! 

Dañu koo mujj laxasu, di ko 
foon ba ca tank ya. 


Népp mel ni ñuy gént | 
Buur moo jékk a yeewu ci 
gént daldi ne : 


— Yobbuleen ko, ngeen 
sang ko ba mu set, solal ko 
li fi gen a rafet, defar bopp 
Di, te takkal ko yit takkaay yi 
gen a am maanaa. Damaa 
bégg mu gén a rafet képp 
kuy jigéen, te sax, moom 
ñaawul woon ! 


Hu daldi koy yóbbu ca dex 
ga, bomb ko ak i njampe ak 
i saabu yu xeen. 

Nu layandee ko ndoxum 
keteraan, ndoxum gowe ak 
ndoxum sarxatan. 


Nuulaayu tilim bi woon ci 
yaram wa, daldi den. 
Nuulaayam wu rafet wa, 
nuulaayu peme wa mu 
amoon, Nuulaayu jaan wa 
mu moomoon daldi néwaat. 
Weexaayu ceeb wa génam 
ya weexoon daldi ñéwaat. 
Guddaayu kawar geek, 
x waaraam yu gudd yu sew ya, 


a 


bakkanam biy joxonaate, 
gétam yiy fattali taaru weer 
wi, ndawsi melni ku Yalla 
defaraat rekk, jox ko taar bu 
kenn ménul a nataal, génnee 
KO cim ndok, muy dox ci kaw 
suuf, te laalul suuf. 


Nu daldi koy toogloo ci 
diggante doomam yi mu 
doon jooy ay ati at, ci wetu 
Duur bi gisatul keneen ku 
dul moom | 


Buur daldi wax ne, nafiu 
gennee naareelbicineegbi 
mu nekk, toxal ko ca fas ya, 


muy def la mu doon defloo 
kii di yaayu seex yi. 


Waa dekk Di yepp reccu, ni 
ñu jappe woon aawo buur 
bi; Depp bégg koo nuyu, 
balu Ko ag. Moom, mu wone 
ne baal na nepp. Doom yi 
tam daldi nuyu Depp, baal 
leen. 


Ndeysaan, fas yi noom, 
bégatuñu ndak toppatoo bi 
ñu daan am, amatunu ko. 
Nax ma fees dell ca tool ya, 
ndax ki fa nekk léegi dafa 
tayal lool. 


Yaayu Seex yl moom, mosul 
- feyyu ` mosu koo door, mosu 

koo saaga. 

Dakoo daldi fatte. 


Achevé d’imprimer 
sur les presses d’Avitech Impressions 
pour le compte 
des Editions Papyrus Afrique 
Decembre 2014 


Dépòt legal : 1er trimestre 2015 
ISBN : 978-2-914135-22-1 


Ki bind téere bi 


Jeewo Géy bawol-bawol la, 
juddoo Fuladu ca Koldaa. Foo 
la tambalee am njangam. Wa 
mu ng mäggee digga 
Ndakaaru, Kawlax ak Sikicoor. 
Xam-xamam mu ngi 

ekerteeer mi mu dem ba tamb 


_ cee jangale Ci sunu jonni tey jii mu 
SODEFITEX. Nekkinu jigéen ni, dafa ko soxal | 


ndax gone yi fiu war a yar. Looloo ko xiiroon 
samp < Teesitoo > di mbootaay gu &mboon 


jigéen yu bare ca Kolda. ` 


Léeb nag data di li mu bégg. Léeb na fépp : 
na ci ay réew, ci ay pénc ak ciy daara... 


Téere bi 

Téere bii léeb la buy nettali soloy benn buur 

jenngoon lool jém ci ñaareelam. 
: Looloo waral buur bi nangu woon a féetale aa 
"ba ca tool ya ak ca wuddu fas ya ngir mu dékki 
ba mén di topatoo fas yaak tool ya. Kenn xan 
woon ne dafa émboon, ba ni mu wösine na 
séex. 


se eike, 
ies 
By bid 


